Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XXXVII Blg. 17 
Setyembre 7, 2006 
www. philippinerevolution. net 


Dahas at panlilinlang para magtagal 


pa sa poder 


alang humpay ang madudugo at tusong pag- 
UN mananiora ni Gloria Arroyo, gamit ang lahat 

ng mahawakang instrumento ng estado at iba 
pang hayagan at lihim na paraan para higpitan lalo 
ang pagkapit niya sa poder. 

Sabay-sabay ang mga iskema ng rehimen upang 
linlangin ang mamamayan at durugin, kundi man bil- 
hin, ang ibang maaari pang sumagka sa walang pag- 
lubay na ambisyon ni Arroyong lumawig pa ang hawak 
niya sa kapangyarihan at patuloy na mamo- 
nopolisa nila at ng mga kasabwat ni- 
yang dayuhan at lokal ang lahat ng 
mahuhuthot pang rekurso mula sa bangkaro- 
te niyang paghahari. 

Pangunahin pa ring target ng pasistang 
kampanya ang rebolusyonaryong armadong 
kilusan at ang mga ligal na demokratikong 
pwersa na pawang nasa unahan ng pakikibaka 
para Pa mn 
talsikin si 
Arroyo sa po- 
der. Walang 
pakundangan 
ang mga pang- 
aabusong mili- 
tar sa kanayu- 
nan at maging 
sa maraming 
sentrong bayan 
at lunsod para magha- 
sik ng takot laban sa 


AS 


mamamayan. Patuloy ang pagpatay at pagdukot ng 
mga death squad ni Arroyo sa mga progresibo at mili- 
tanteng pwersa. Ang kriminal na responsibilidad ni Ar- 
royo at mga kasapakat na pasista ay hindi mapagtak- 
pan kahit ng itinatag nitong Melo Commission na kun- 
wa'y mag-iimbestiga sa pamamaslang sa mga aktibis- 
ta at kritikal na mamamahayag. 
Kasabay nito, patuloy na ginagamit ng rehimen 
ang EO 464 at karugtong nitong Memorandum Circular 
108 para sagkaan ang sariling mga imbestigasyon 
ng Senado at maging ng Commission on Human 
Rights tungkol sa mga pampulitikang pa- 
mamaslang. 
Nitong huli, isang panibagong im- 
bentong kwento tung- 
kol sa natagpuan 
umanong libi- 
ngan ng mga 
“biktima ng 
purgahan” 
sa Leyte 
ang itinu- 
tulak ng re- 
himen para 
ibaling ang 
usapin ng mga 
pampulitikang 
asasinasyon tungo sa 
maramihang pagpatay umano 
7 ng BHB sa sariling hanay. La- 

yunin din ng intrigang ito na 


JA 
) DN = xx 
Saa 


43 armas nasamsam 
sa mga operasyong 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


Nag-uulol na AFP 


Dayaan sa eksam 
PAHINA 5 sa narsing PAHINA 12 


disarma PAHINA 8 


bungkusin bilang iisa ang ligal na 
partidong Bayan Muna at ang lihim 
na NDFP, tugisin ang mga panguna- 
hing personahe ng mga organisa- 
syong ito, sabay-sabay silang pag- 
mukhaing demonyo at ihiwalay sa 
mamamayan. Bahagi na rin ng pa- 
ninirang ito ang pagsisikap na ma- 
ipwera ang mga progresibong par- 
tido sa parlamentaryong larangan 
at takutin ang masang kasapian, 
mga tagasuporta at alyado nila. 
Pilit ding ibinubungkos ng Ma- 
lakanyang ang malawak na hanay 
ng iba't ibang anti-Arroyong oposi- 
syunista sa PKP at BHB sa pama- 
magitan ng lumang linya ng pagku- 
kutsabahan ng mga pwersang ito 
para sa destabilisasyon. 
Inaapura rin ng Mala- 
kanyang ang pagpapa- 
apruba sa lehislatura ng 
malaon nang itinutulak 
ni Arroyo at ng amo niyang 
si US President Bush na “an- 
ti-terrorism bill” upang maib- 
welo pang lalo at mabigyan ng 
ligal na basbas ang dati nang 
mga ginagawa ng rehimeng pagla- 
bag sa karapatang-tao at mga lan- 
tarang pasistang hakbangin. Ka- 
bilang sa mga ito ang pagturing 
na teroristang krimen sa pagda- 


BAYAN 
Taon XXXVII Blg. 17 Setyembre 7, 2006 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa wi- 
kang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hiligay- 
non, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga ar- 
tikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


raos ng mga rali at anumang pag- 
babatikos sa gubyerno: pag-aresto 
nang walang mandamyento at 
pagkukulong nang hindi sinasam- 
pahan ng kaso at dinadala sa huku- 
man sa loob ng 72 oras: pagsurbey- 
lans sa mga telepono at cellphone 
at iba pa. Kaakibat ng planong ma- 
lawakang surbeylans sa mga 
cellphone ang pagtutulak ngayon 
ng Malakanyang ng regulasyong 
nag-oobligang iparehis- 
tro ang lahat ng mga 


Nilalaman 


Editoryal 


Dahas at panlilinlang para makatagal 
sa poder 

Di nagtatapos sa impeachment 

Melo Commission 

Mass graves sa Leyte, gawa-gawa ng AFP 


Pananalanta ng pasistang estado 


Nag-uulol na AFP 
Pang-aabusong militar sa Samar 
Palparan: Duwag na pasistang berdugo 


Mga tampok na opensiba 


43 armas mula sa mga pagdisarma 
Mga armadong aksyon 
Mula sa Far South Mindanao Region 


Oil spill sa Guimaras 


Dayaan sa eksam ng narsing 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


cellphone at SIM. 

Inilabas din kamakailan ng Ma- 
lakanyang ang Executive Order 420 
na nagtatatag ng iskemang Unified 
Multipurpose Identification (UM- 
ID) para umano “pag-isahin ang la- 
hat ng mga ID na kailangan sa pa- 
kikipagtransaksyon sa iba't ibang 
ahensya ng gubyerno”. Ang totoo, 
ultimong layunin nito ang paghan- 
daan ang pagtatatag ng isang sis- 
temang National ID na gagawing 
rekisito para sa lahat na ng mama- 
mayan. 

Sa gayon, magkakaroon ang 
gubyerno ng kapasidad na manma- 
nan at kontrolin ang galaw ng mga 
tao, laluna ng mga itinuturing na 
kalaban ng gubyerno. Paghahanda 
na rin sa pagpapatupad ng 
sistemang National ID ang 
ginagawa ngayon ng 7th 
Infantry Division na pag- 
oobliga nang may kasabay na 
marahas na pagbabanta sa mga 
taumbaryo ng Nueva Ecija, Bu- 

lacan, Pampanga, Aurora at iba 
pang prubinsya ng Central Luzon 
na magpakita ng sedula. 

Pinakamasaklaw at matagalang 
maniobra ng Malakanyang ang Cha- 
cha (o pagbabago sa saligang reak- 
syunaryong batas) para gawing ligal 
ang walang sagkang pamamayagpag 
sa poder ni Arroyo, ang garapalang 
pasistang panunupil at ang ibayong 
pagbubukas ng bayan sa panghihi- 
masok ng imperyalismong US sa te- 
ritoryo at sa mga pang-ekonomya, 
pampulitika, pangmilitar at iba 
pang panloob na usapin ng Pilipi- 
nas. Sa pamamagitan ng Cha-cha 
ay pormal na mababasbasan ang 
malaon nang adyenda ng rehimen 
na palitan ang porma ng gubyerno 
para mapalawig pa ni Arroyo ang 
kanyang di lehitimong panunung- 
kulan, higpitan pa ang mga kalaya- 
ang sibil, limitahan ang proteksyon 
sa mga demokratikong karapatan at 
gawing napakadali para sa rehi- 


Sundan sa “Editoryal...,” pahina 3 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2006 


“Editoryal...,” mula pahina 2 


meng magdeklara ng batas militar 
at state of national emergency at 
magsuspinde ng writ of habeas cor- 
pus. Para makatiyak sa patuloy na 
suporta ng US, papawiin din ang 
anumang nalalabing proteksyon sa 
kasalukuyang reaksyunaryong 
konstitusyon sa pambansang sobe- 
ranya, pambansang patrimonya at 
laban sa armadong panghihimasok 
ng mga imperyalista. 

Inilalatag na ngayon ng Mala- 
kanyang at mga kasapakat nito sa 
Korte Suprema at Commission on 
Elections (COMELEC) ang daan para 
tuluyan nang maaprubahan ang pe- 
keng “people's initiative” para sa 
Cha-cha. Kunwa'y tinanggihan, pe- 
ro ang totoo'y ginawan lamang ng 
COMELEC ng paraan para maipasa 
kaagad sa Korte Suprema ang peti- 
syon ng Sigaw ng Bayan at Union 
of Local Authorities of the Philippi- 
nes (ULAP) para maiwasan ang 
pagharap sa maraming pagtutol na 
magpapatagal pa sa proseso--lalu- 
na't maraming kinukwestyong ano- 
malya sa nakalap umanong mga 
pirma. 

Bagaman hindi tahasang pina- 
buran ng COMELEC ang petisyon, 
nagkomentaryo naman itong "muk- 
hang natugunan (ng Sigaw ng Ba- 
yan) ang mga rekisitong nakasaad 
sa batas para sa pangangalap ng 
mga pirma," gayong hindi naman 
nito sinuri ang mga pirma. 

May malaking bilang ng mga 
hukom sa Korte Suprema na hawak 
ng Malakanyang na inaasahan ni- 
lang babawi sa mga naunang desi- 
syon nito laban sa “people's initia- 
tive.” Sa gayon ay maitutuloy na 
ang pagdaraos ng reperendum para 
rito bago ang simula ng upisyal na 
panahon ng eleksyon sa 2007. Ihi- 
nahabol ding makuha na ang sapat 
na bilang sa reaksyunaryong Kon- 
greso para itransporma ang bata- 
san bilang constituent assembly na 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2006 


Hindi nagtatapos sa impeachment 


pit man ng mga tapat na alipures ni Arroyo ang kasong im- 

peachment sa loob ng Kongreso, nananatiling buhay sa labas nito 

ang mga pagkilos ng mamamayan upang mailabas ang katotohanan. 

Inilunsad kamakailan ng iba't ibang grupo ang “caravan para sa 

katotohanan at hustisya.” Sa kampanyang ito, dadalhin nila sa iba't 

ibang lugar ang pitong kahon na naglalaman ng ebidensya ng panda- 

raya, pangungurakot at pamamaslang ni Gloria Arroyo. Ito ang kani- 

lang tugon sa panawagan ng mamamayan para sa katotohanan lalu- 

pa't isinara na ng rehimen ang lahat ng mga larangan ng konstitusyu- 
nal na pakikibaka. 

Matatandaang hinadlangan ng mga kongre- 

sistang maka-Arroyo ang pagbubukas ng mga 

kahong sinasabing naglalaman ng mga ebiden- 

Jj sya ng mga krimen ni Arroyo. Kabilang dito 

ang ebidensya ng pagkakaroon ng sikretong 

bank account ng pamilyang Arroyo sa isang 

bangko sa Germany na naglalaman ng ilang 

f daang milyong dolyar. Ayon kay Rep. Allan Pe- 

ter Cayetano, itinatago ng pamilyang Arroyo sa 

mga bank account na katulad nito ang kanilang 

mga kinukurakot mula sa iligal na paghawak sa 

badyet ng mga lokal na gubyerno, mga kikbak 

mula sa pampublikong proyekto tulad ng NAIA- 

3 at Northrail project at suhol mula sa mga kriminal na aktibidad tu- 

lad ng hweteng. Ang bank account na ito ay isa lamang sa mahabang 

listahan ng mga sikretong ari-arian ng pamilyang Arroyo. Tulad ng 

inaasahan, tumanggi ang mga Arroyo na ipailalim ito sa imbestiga- 

syon at sa halip ay hiniling na mapatalsik sa Kongreso at binaban- 


taang kakasuhan ng libelo si Cayetano. ABI 


may kapangyarihang magbago sa 
konstitusyon kahit pa malabag ang 
probisyong nagsasaad na kaila- 
ngang may hiwalay na pagsang- 
ayon ang Senado. 

Tulad ng ginawang garapalang 
pagbabasura sa impeachment, wa- 
lang pag-aatubiling sinasagasaan, 
binabaluktot at iniikutan ng rehi- 
meng Arroyo ang lahat ng naitak- 
dang proseso para sa sakim na pag- 
nanasang makapagpasasa pa sa po- 
der. 

Ang kahayukan sa kapangyari- 
han at lahat ng pribilehiyong ka- 
akibat nito ang siyang nagtulak sa 
rehimeng Marcos noong dekada 
1970 para magpataw ng lantarang 
pasistang paghahari, monopolisa- 


hin ang poder pampulitika at bagu- 
hin ang reaksyunaryong konstitu- 
syon para umayon ito sa gayong 
adyenda. Walang gaanong pagka- 
kaiba ang tinatahak ngayong lan- 
das ng rehimeng Arroyo at wala 
ring magiging pagkakaiba ang ka- 
hihinatnan nito. Tulad sa panahon 
ni Marcos, ang mga ginagawa nga- 
yon ni Arroyo ay nagtuturo sa ma- 
mamayan na wasto at kailangan na 
ang kanilang mahigpit na pagbi- 
bigkis sa armadong rebolusyon at 
hayagang pakikibakang masa 
hanggang makamit ang mapagpa- 
syang tagumpay. At tulad ni 
Marcos, ibabagsak si Arroyo ng ma- 
kapangyarihang pwersa ng nagnga- 
ngalit na mamamayan. JAB] 


Melo Commission 


Tagahugas-kamay ng rehimeng Arroyo 


nang araw pa lamang ng binuo ng Malakanyang na Melo 
| | Commission ay tinapos na mismo ni Gloria Arroyo nang // 


Agosto 31, gumawa na si Arroyo ng sariling kongklusyon sa 1 


imbestigasyon at tuwiran na niyang inabswelto ang sarili at \ @#R 


ang kanyang mga militar at pulis sa kriminal na pananagutan 
sa mahigit nang 740 kaso ng pamamaslang ng mga aktibista 
at kritikal na taong-midya. Aniya, ang mga ibinibintang sa mi-| 
litar at pulis “ay pawang gawa-gawa ng pampulitikang oposi- 
syon kasabwat ang Kaliwa sa layuning idestabilisa” ang kan- 


yang rehimen. 

Sa gayon ay lalong tumingkad 
ang katotohanang binuo ni Arroyo 
ang Melo Commission para lamang 
magsilbing instrumento para maka- 
paghugas-kamay siya at kanyang 
mga pasistang kampon at ibaling 
ang bintang sa mga biktima mismo 
at sa ilang pipitsuging elemento ng 
militar at pulisya at mga alaga ni- 
lang lumpen o iba pang inosente. 
Taliwas ito sa unang idineklarang 
tungkulin nitong imbestigahan ang 
laganap na mga pampulitikang pa- 
mamaslang. 

Sunud-sunuran sa pahayag ni 
Arroyo, tahasang idineklara ni reti- 


radong Associate Jus- 
tice Jose Melo, tagapa- f 
ngulo ng komisyon, na | 
“kapani-paniwala” ang / 
ulat ni Maj. Gen. Ave-4/ 
lino Razon ng PNP-Task Force 
Usig na ang kalakhan ng mga pam- 
pulitikang pamamaslang ay maibi- 
bintang sa mga nasa Kaliwa mismo. 
Halimbawa, ipinagpipilitan ng Task 
Force Usig na ang Bagong Hukbong 
Bayan (BHB) ang pumatay kay Sote- 
ro Llamas, dating lider ng Partido 
Komunista ng Pilipinas at BHB sa Bi- 
col, at gayundin sa mga kilalang 
progresibong lider sa Eastern Visayas 


na sina Atty. Feledito Dacut, Rev. 
Peter Edison Lapuz at Paquito Diaz. 
Iginiit din ni Melo na ang im- 
bestigasyon upang tukuyin ang mga 
kriminal sa likod ng pamamaslang 
at pagdukot ay gawain 
ng pulisya at hindi ng 
A komisyon. Ang pakay 
| lamang ng komisyon 
ma) ay alamin kung bakit 
nangyayari ang mga 
) pagpatay na ito. 
Ipinauubaya na 
lamang ng komisyon 
sa mismong mga ina- 
akusahang may 
kagagawan 
sa mga pag- 
patay ang 
pag-iimbesti- 
ga sa sarili, saman- 
talang ang komisyon mismo ay ma- 
nanatiling inutil at magkakasya na 
lamang sa pagsusunog ng kilay 
tungkol sa samutsaring mga sapan- 
taha. Maaga pa lamang ay lubusan 
nang nawalan ng hangin ang dating 
pagmamalaki ng komisyon na “wala 
itong sasantuhin sa isasagawa ni- 
tong imbestigasyon". [AB] 


Kwentong “mass graves” sa Leyte, gawa-gawa ng AFP 


alang tigil sa kangangawa ang 

mga tagapagsalita ng AFP 
tungkol sa sinasabi nilang pagkaka- 
diskubre ng diumano'y “libingan ng 
mga biktima” ng “internal na pur- 
gahan” ng Bagong Hukbong Bayan 
noong dekada 1980 sa Inopacan, 
Leyte. Desperadong-desperado ang 
AFP at Malakanyang na lumikha ng 
mas malaking ingay upang lunurin 
ang malawakang pagkundena sa lo- 
ob at labas ng bansa sa isinasaga- 
wa nitong kampanya ng terorismo 
at pasistang panunupil laban sa 
mamamayang Pilipino. 

Wala pa mang anumang syen- 
tipikong pag-aaral sa mga kalansay 
na pinalalabas nilang nahukay sa 
“mass grave,” mabilis nilang idi- 


4 


neklarang sasampahan ng kasong 
“pagpatay” sina Kasamang Jose Ma. 
Sison, Luis Jalandoni at Con- 
gressman Satur Ocampo. Katawa- 
tawang ipinagmalaki pa ng AFP na 
mayroon silang isang “saksi” na 
nagsasabing nakasilip sa dokumen- 
tong pinirmahan umano ni “Amado 
Guerrero” (dating pangalan sa paki- 
kibaka ni Ka Joema), “Ka Satur” at 
“Ka Louie” na nag-uutos umano na 
isagawa ang pagpatay sa mga 
“deep penetration agent” ng mili- 
tar. Tila nakalimutan ng AFP na si 
Ka Joema ay nakapiit sa Fort Bo- 
nifacio mula 1977 hanggang 1986, 
habang si Ocampo naman ay naka- 
piit mula 1975 hanggang 1985. Si 
Jalandoni ay noong huling bahagi 


pa ng 1970 nakatira sa Europe. 
Ang kwentong ito ang pinaka- 
huli lamang sa serye ng mga kwen- 
to na hinabi ng AFP upang siraan 
ang PKP at BHB. Ilang “libingan” 
na ang hinukay ng AFP sa Southern 
Tagalog nitong mga nakaraang ta- 
on, subalit ni minsan ay hindi isi- 
numite ang mga ebidensya sa pag- 
susuri ng mga syentista. Nitong ta- 
on naman, pilit na pinaputok ni Na- 
tional Security Adviser Norberto 
Gonzales mismo na mayroong na- 
tagpuang mass grave sa San Fer- 
nando, Bukidnon. Pinabulaan ang 
kanyang kwento hindi lamang ng 
gubernador ng Bukidnon, kundi pa- 
ti ng mga upisyal militar mismo ng 
naturang prubinsya. JAB 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2006 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Nag-uulol na AFP 


na “poproteksyunan ang karapatan at kalayaan ng bawat mama- 


We saysay ang mga pahayag at pangako ng rehimeng Arroyo 


mayan”. Tuluy-tuloy pa rin ang paninibasib ng mga pasistang 
tauhan ni Arroyo sa PNP, AFP at iba pang armadong galamay ng estado. 
Sumusunod ang pinakahuling mga pangyayaring nagpapabulaan sa ka- 


nyang mga pagbabalatkayo: 

September 5. Iligal na inaresto 
ng mga elemento ng Task Force Bu- 
lacan sina Remedios, Joynes at Va- 
ngie San Juan sa kanilang bahay sa 
Barangay Atlag, Malolos City. Ang 
mga dinakip ay mga kamag-anak ng 
dating volunteer ng KARAPATAN na si 
Dory San Juan, na siyang hinahanap 
ng mga sundalo. Hinuli sina Remedi- 
os, Joynes at Vangie at dinala sa de- 
tatsment ng militar sa barangay 
nang hindi matagpuan 
sa bahay si Dory. 

Samantala, sa Bara- 
ngay San Roque, Hago- 
noy, Bulacan ay hinalug- 
hog ng mga sundalo at pi- 
nagnakawan ng mga panin- 
dang halagang P10,000 ang 
Tanglaw sa Dagat Multi-Pur- 
pose Cooperative. Ang koo- 
peratiba, na naitayo sa tu- 
long ng Pamalakaya at 
Anakpawis, ay binansa- 
gang proyekto ng 
Bagong Hukbong Bayan (BHB). Ni- 
nakaw din ng mga sundalo ang 
isang fiberglass na bangka at gamit 
pangisda na nagkakahalagang 
P125,190. 

Setyembre 4. Pinatay sa Va- 
lencia City, Bukidnon si Candelario 
Magallanes Ayuda, 42, myembro ng 
Bayan Muna. 

Samantala, sa Cabanatuan City, 
iligal na inaresto sina Aprilyn Peri- 
do, 24 at Eloisa Tukay, 35, mga or- 
ganisador ng Anakbayan. Dinala si- 
la sa PNP Provincial Headquarters 
sa Cabanatuan subalit hindi kinu- 
kumpirma ng pulisya na hawak nila 
ang dalawa. Si Perido ay isa sa mga 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2006 


tumestigo laban sa militar sa pag- 
dinig na idinaos ng Commission on 
Human Rights noong Agosto 24 sa 
Angeles City. 

Bago ito, dinukot din ng apat 
na nakabonet na lalaki sina Gerry 
Martinez, 53 at Cesar Salamat, 70 
sa kanilang mga tahanan sa Sityo 
Mindanao, Barangay Sto. Rosario, 
Malolos City. Sina Martinez at Sala- 
mat ay mga myembro ng Bagong 
Alyansang Makabayan (BAYAN). 

Setyembre 3. Pinaslang ng 

mga nakamotorsiklong ele- 
mento ng death squad 
sa Simbalan, Bue- 
navista, Agusan 
del Norte si Jovi- 
to Pinakilid, li- 
der ng Pigbawa- 
ngan Higaonon 
Pangibasok 
(PHP). 
Setyembre 1. Pinatay 
ng dalawang lalaking naka- 
motorsiklo si Sanito Barga- 
mento, organisador ng National Fe- 
deration of Sugar Workers (NFSW) 
at kapatid ni Edwin Bargamento, 
awditor ng NFSW na pinatay din 
noong 2005. Si Sanito ay sakay ng 
isang van kasama ang kanyang asa- 
wa nang paulanan siya ng bala ng 
mga salarin sa Barangay Tortosa, 
Manapla, Negros Occidental. Ika-13 
na siyang progresibong aktibista 
na pinaslang sa Negros mula 2005. 

Iligal na inaresto ng PNP noong 
araw ding iyon sina George Lava- 
dia, 32 at Sharon Abangan, 33 sa 
Talisay City, Cebu sa paratang na 
mga gerilya sila ng BHB. Si Lavadia 


n 


ay dating tagapagsalita ng Estrada 
Resign Movement habang si Aba- 
ngan ay campaign manager ng par- 
tidong Anakpawis. 

Agusto 30. Dinukot ng mga 
sundalo ng Task Force Bulacan ang 
mag-asawang sina Napoleon at 
Ofelia Bautista, kapwa kasapi ng 
Pamalakaya at partidong Anakpa- 
wis. Ang mag-asawa, na mga kati- 
wala sa isang palaisdaan, ay dinu- 
kot mula sa kanilang kubo sa Bara- 
ngay San Roque, Hagonoy, Bu- 
lacan. Pinakawalan kinabukasan 
subalit bugbog sarado si Ofelia ha- 
bang si Napoleon ay nawawala pa 
rin hanggang ngayon. 

Samantala, limang residente 
ang nasugatan nang bombahan si- 
la ng tubig sa Sityo Masagana, Ba- 
rangay Western Bicutan, Taguig 
City ng mga elemento ng Philippi- 
ne Army na nagdedemolis sa 106 
na bahay sa lugar. Dahil sa mariing 
pagtutol ng mga residente, napili- 
tan ang Malakanyang na iutos ang 
suspensyon ng demolisyon. 

Agosto 27. Inaresto sa Bara- 
ngay Baras, Canaman, Camarines 
Sur ng mga elemento ng PNP si Ja- 
riz Vida, secretary-general ng Bayan 
Muna sa prubinsya. Katatapos lang 
niya sa kanyang programa sa radyo 
DZGE na pinamagatang “Pamana ng 
Lahi” nang dakpin siya ng mga pu- 
lis sa gawa-gawang kasong frus- 
trated murder. 

Agosto 22. Walong kasapi ng 
Karapatan-Southern Tagalog ang 
iligal na inaresto at ikinulong ng 
mga sundalo ng 74th IB sa Bara- 
ngay Tagbacan Ibaba, Catanauan, 
Quezon. Ang mga biktima ay sina 
Mary Jane Almoete, Christopher de 
Leon, Khristina Mae Guray, Virgilio 
Tulay, Ramon Lastique, Leonardo 
de Dios, Luna de Dios at isa pang 
hindi pinangalanan. Nang sila'y 
arestuhin, tinutulungan nilang ma- 


Sundan sa “AFP...,” pahina 6 


5 


Target: Mga bata 


Pang-aabusong militar sa Samar 


HÄ bababa sa 120 mga bata 
ang biktima ng pang-aabusong 
militar nitong Mayo-Hulyo 2006 sa 
mga barangay ng Quirino, Imelda 
at San Francisco sa Las Navas, 
Northern Samar. Kabilang sila sa 
mahigit 288 biktima ng 55 kaso ng 
karahasang militar na naisadoku- 
mento ng Pesante at Katungod- 
Northern Samar sa isinagawa nilang 
fact-finding mission noong Hulyo 
24-28. 

Ibinunyag ng fact-finding mis- 
sion ang mga kaso ng arbitraryong 
pagkukulong, tangkang pagpatay, 
pagsira sa ari-arian, harasment at 
pananakot, pagdukot, pambubug- 
bog, istraping, tortyur at iba pa. 

Kabilang sa mga biktima si Mar- 
lon Parane, 12, na pinagbantaang 
papatayin ng dalawang sundalo no- 
ong Hulyo 5. Ininteroga rin ang ka- 
papanganak lamang na ate ni Mar- 
lon na inakusahan nilang Pulang 
mandirigma. 


“AFP...,” mula pahina 5 


kuha ng pamilya ang bangkay ni 
Racquel Aumentado, isang Pulang 
mandirigma at kadreng pangkultura 
na napaslang noong Agosto 18 sa 
isang engkwentro sa pagitan ng 
74th IB at BHB sa Catanauan. Na- 
roon din ang Karapatan para im- 
bestigahan ang naiulat na pambu- 
bugbog ng mga sundalo sa mga 
magsasakang sina Binoy at Jeffrey 
Amorcillo at Armon Rogelio. Ang 
walong biktima ay kinasuhan ng 
sedisyon at hindi pa rin 
pinakakawalan hanggang ngayon. 
Agusto 20. Pinaslang ng mga 
elemento ng death squad si Herme- 
lino Marqueza sa Barangay Maitum, 
Tandag, Surigao del Sur mga alas- 
11 ng gabi. Si Marqueza ang lider 
ng Kapunongan sa Mag-uuma sa 


6 


Ang mga salarin ay mga ele- 
mento ng 63rd IB sa pamumuno ni 
Col. Felimon Santos. May kampo 
ang yunit militar na ito sa Barangay 
Opong sa karatig-bayan ng Catubig. 

Ang pang-aabuso ng mga sun- 
dalo ay lumala matapos salakayin 
ng mga sundalo ang isa umanong 
kampo ng Bagong Hukbong Bayan 
sa Barangay Imelda noong Hulyo 6. 
Apat na sundalo at dalawang gerilya 
ang namatay sa labanang iyon. 

Limampu sa naitalang 55 abu- 
song militar ang naganap mula no- 
on. Kabilang dito ang sapilitang 
pagpapalikas sa 204 residente ng 
Barangay Imelda at Barangay Quiri- 
no. Ang ina naman at isang buwang 
gulang na pamangkin ni Marlon Pa- 
rane ang dinakip kaugnay ng ata- 
keng militar na ito. Sa simula'y 
ipinangalandakan ng militar na da- 
lawang Pulang mandirigma ang ka- 
nilang nadakip nang hindi bina- 
banggit na isa itong lola at isang 


Surigao, kapatid na organisasyon 
ng Kilusang Magbubukid ng Pilipi- 
nas at ikaanim nang biktima ng 
pang-aatake sa mga lider-aktibista 
sa rehiyon ng Caraga ngayong ta- 
on. Pinaslang si Marqueza ilang 
oras lamang matapos ianunsyo ni 
Arroyo ang pagkakatalaga niya kay 
dating Supreme Court Justice Jose 
Melo para pamunuan ang komi- 
syong binuo ng Malakanyang para 
imbestigahan umano ang pama- 
maslang sa mga aktibista at kaga- 
wad ng midya. 

Agosto 6. Isandaang araw nang 
nakakulong ang limang magsasa- 
kang dinukot sa Tagaytay noong 
Abril 28 at kinasuhan ng rebelyon. 
Ayon sa mga detenido, araw-araw 
silang nakararanas ng sikolohikal 
na tortyur tulad ng kara-karakang 
pagbabago sa iskedyul sa pagdalaw 


sanggol. 

Dahil sa perwisyong dulot ng 
militarisasyon, bumagsak ang ka- 
buhayan ng mga magsasakang hin- 
di makapagtrabaho sa kanilang mga 
sakahan sa takot na mapagdiskita- 
han ng mga sundalo. Tinukoy ng 
Katungod ang kaso ng angkang 
Norcio na napilitang lumisan sa ka- 
nilang mga tahanan at bukid sa Ba- 
rangay Quirino matapos silang ipai- 
lalim sa interogasyon ng militar at 
akusahang mga myembro ng BHB. 
Nakikisaka na lang sila sa bukid ng 
kanilang mga kamag-anak sa ibang 
baryo. 

Ayon sa Katungod, laganap ang 
paglabag sa karapatang-tao sa bu- 
ong Eastern Visayas. Bukod sa mga 
kaso nang nabanggit sa itaas, may 
naitala na rin silang 42 kaso ng 
abusong militar na bumiktima sa 
4,203 katao mula Enero hanggang 
Hunyo ngayong taon sa buong rehi- 
yon. JAB] 


ng kanilang mga pamilya, bigla- 
biglang pagpapaikli sa oras ng da- 
law at pagtataboy sa kanilang mga 
bisita na nanggaling pa sa malayo. 
Sina Aristedes Sarmiento, Enrico 
Ybahez, Alejandro Axel Pinpin, Riel 
Custodio at Michael Masayes na ti- 
naguriang “Tagaytay 5” ay apat na 
araw ibinimbin sa isang safehouse, 
ininteroga, tinortyur at hindi pina- 
yagang makipag-ugnayan sa kani- 
lang mga pamilya at abugado ma- 
tapos sila arestuhin. Basta na la- 
mang silang iniharap sa midya no- 
ong Mayo 1 bilang mga gerilya 
umano ng BHB na may plano raw 
mambomba sa Metro Manila para 
guluhin ang paggunita ng Araw ng 
Paggawa. Sina Sarmiento, Pinpin 
at Custodio ay mga kasapi ng Kali- 
punan ng mga Magbubukid sa Kabi- 
te (Kamagsasaka-Ka). JAB 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2006 


Maj. Gen. Jovito Palparan, Jr: 
Duwag na pasistang kriminal 


S: pagreretiro ni Maj. Gen. Jovito Palparan sa Se- PENS 


tyembre 11, tatampok ang kanyang labis na 
duguang rekord ng pamamaslang, pagdukot at 
iba pang karahasan laban sa mga di armadong si- 
bilyan. Gayundin, tatampok ang kabiguan niyang Tra 
puksain ang rebolusyonaryong armadong ki- 


lusan hindi lamang sa Central Luzon, kun- 
di pati sa Eastern Visayas at isla ng 
Mindoro kung saan siya nadestino at 
naghasik ng pasistang lagim mula 


G 


ONG 


2001. 


Batay sa talaan ng grupong 
Karapatan, 136 o 64% sa naita- 
lang 212 paglabag sa karapa- w4 
tang-tao sa Central Luzon mula 


Pebrero 2001 ay naganap am 


nagdaang 11 buwan kung kailan 
pinamunuan ni General Palparan ' 


ang 7th Infantry Division ng KN 
Philippine Army. Kabilang dito j 
ang 71 kaso ng pagpatay, li- 


mang kaso ng masaker, 14 na kaso 
ng bigong pagpatay at 46 na kaso 
ng pagdukot. 

Malaking mayorya ng mga pag- 
labag ay isinagawa ng mga pasis- 
tang pwersa ni Palparan sa mga 
prubinsya ng Bulacan, Pampanga at 
Nueva Ecija na pinagkonsentrahan 
ng madugong kampanya ng 7th ID 
sa layunin umanong “pawiin ang 
suportang masa ng rebolusyonar- 
yong kilusan.” Maraming mga lugar 
dito ang nasa ilalim ngayon ng di 
deklaradong batas militar, kung sa- 
an naghahari ang kapangyarihan ng 
AFP at naghahasik ito ng terorismo 
sa mamamayan. Labag sa mga sali- 
gang karapatang sibil, ang sinu- 
mang walang dalang sedula ay bi- 
nubugbog, nilalapastangan at tina- 
takot. 

Si Palparan ay kilalang utak din 
ng mga pagpatay at pagdukot. Ka- 
bilang dito ang pagpaslang kina 
Ricardo Valmocina at dalawa pa sa 
San Ildefonso, Bulacan noong Pe- 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2006 


brero 1. Tampok din ang kaso ng 
pagdukot noong Oktubre 26, 2005 
sa mag-asawang Marivel at Danilo 
Supeña, kapwa myembro ng Bayan 
Muna. Apat na buwang buntis si 
Marivel. Natagpuan ang kanilang 
naaagnas na mga bangkay na naka- 
silid sa sako sa San Jose City, Nu- 
eva Ecija. 

Noong Enero 16, walang awang 
pinaslang ang 61-taong-gulang na 
si Ofelia “Nanay Perla” Rodriguez, 
lider-magsasaka, sa kanyang bahay 
sa bayan ng Mexico habang karga 
ang kanyang sanggol na apo. Bu- 
kod rito, si General Palparan din 
ang utak sa likod ng pagdukot sa 


mga estudyante ng UP na sina Ka- 
ren Empefio, Sherlyn Cadapan at 
magsasakang si Manuel Merino sa 
Hagonoy, Bulacan noong Hunyo 
25. 
Eastern Visayas: Bago nadestino 
sa Central Luzon, naghasik ng la- 
gim si Palparan sa Eastern Visayas 
noong Pebrero-Agosto 2005 bi- 
lang pinuno ng 8th ID. Sa loob 
ng walong buwan, umabot sa 
7,250 indibidwal, 5,223 pamilya at 
141 komunidad ang naging biktima 
ng pasistang militarisasyon. Uma- 
bot sa 22 ang naging biktima ng 
pamamaslang sa rehiyon noon la- 
mang Pebrero-Mayo 2005, karami- 
han mga lider at kasapi ng mga 
progresibong organisasyon at par- 
tido. Sa unang limang buwan pa 
lamang ng panunungkulan ni Pal- 
paran sa 8th ID, lumaki nang 
anim na ulit ang tantos ng mga 
paglabag sa karapatang-tao 
| kumpara sa kabuuang bilang ng 
mga paglabag noong buong 
2004. 
Kabilang sa pinakamalagim 


“SY na krimen ni Palparan ang pag- 


paslang sa mga progresibong pan- 
rehiyong lider masa tulad nina Rev. 
Peter Edison Lapuz, regional coordi- 
nator ng Katungod-Sinirangan 
Bisaya at myembro ng konseho ng 
Promotion of Church People's Res- 
ponse (PCPR)-Eastern Visayas na 
pinatay sa San Isidro, Leyte noong 
Mayo 12, 2005 kasabay ng lider 
magsasakang si Alfredo Malinao: at 
si Atty. Feledito Dacut, regional co- 
ordinator ng Bayan Muna na pinas- 
lang sa Tacloban City noong Marso 
14, 2005. Ayon sa imbestigasyon 
ng mga pulis, mga tauhan mismo 
ng 8th ID ang nakitang umaaligid 
sa lugar kung saan pinaslang si At- 
torney Dacut. Bago ito, nasugatan 
si Leo Bagares, pangalawang taga- 
pangulo ng Bayan Muna sa EV nang 
tambangan siya sa Sulangan, Gui- 
uan, Eastern Samar. Nasugatan din 
sina Fr. Allan Caparro ng Iglesia Fi- 


lipina Independiente at pangala- 
wang tagapangulo ng PCPR-EV at 
ang kanyang asawang si Aileen 
nang paulanan sila ng bala noong 
Pebrero 18, 2005 sa Abuyog, Leyte. 

Maraming mga baryo at buki- 
ring winasak. Libu-libo ang pwer- 
sahang pinalayas ng mga tropa ni 
Palparan sa Eastern Visayas sa pa- 
mamagitan ng pambobomba at ma- 
babangis na operasyong militar. 
Kabilang sa mga binomba ng mga 
helikopter ng Philippine Air Force 
ang ilang barangay ng Catarman at 
Pambujan, Northern Samar at Cal- 
bayog City, Western Samar noong 
Abril 16, 19 at 20, 2005. 

Hindi ligtas ang mga bata sa 
pasistang pang-aabuso ng mga tro- 
pa ni Palparan. Noong Mayo 3, 
2005, pinaso ng mga sundalo ang 
ari ng tatlong bata sa Matuguinao, 
Western Samar matapos mabigong 
maipaturo sa kanila ang kanilang 
mga magulang. Noong Marso 31, 
2005, tatlong batang 8, 7 at 5 ta- 
ong gulang ang dinukot ng mga 
tropa ng 34th IB kasama ng kani- 
lang mga magulang sa Catbalogan, 
Samar. 


Madugong rekord ni Palparan. 
Unang tumanyag sa pambansang 
antas ang pagiging pasistang ber- 
dugo ni Palparan dahil sa pinala- 
ganap niyang karahasang militar sa 
Mindoro nang maging hepe siya ng 
204th Bde at simulan ang paglu- 
lunsad ng matitinding operasyong 
militar sa isla mula 2001 hanggang 
2004. Personal na binisita ni Arro- 
yo ang Mindoro noong Oktubre 1, 
2001, ilang buwan pa lamang ma- 
karaang mailuklok siya sa Malaka- 
nyang upang purihin, iendorso at 
hikayatin ang pag-iibayo pa ng 
mga ginagawa nina Palparan. Aa- 
bot sa 326 na kaso ng paglabag sa 
karapatang-tao ang naitala ng KA- 
RAPATAN sa isla. Umabot sa 27 mga 
aktibista ang pinatay sa Mindoro. 
Pinakamatingkad ang pagdukot, 
pagtortyur at karumal-dumal na 


8 


pagsalbeyds noong Abril 2003 kina 
Eden Marcellana, secretary-general 
ng Karapatan-Southern Tagalog at 
Ka Eddie Gumanoy, tagapangulo ng 
Kasama-TK, panrehiyong organisa- 
syon ng mga magsasaka. Si Palpa- 
ran din ang utak sa pagpatay kay 
Vice Mayor Juvy Magsino ng Nau- 
jan, Oriental Mindoro noong 2004. 

Bilang pinuno naman ng Task 
Force Banahaw noong 2001, na- 
ging responsable si Palparan sa 61 
paglabag sa karapatang-tao sa La- 
guna. 

Bago ito, nang maitalaga si 
Palparan sa Mountain Province no- 
ong 1992, anim ang iligal na ina- 
resto, lima ang hinaras, isa ang di- 
nukot, isa ang sinalbeyds, isa ang 
nasugatan at dalawa ang naging 
kaso ng pwersahang pagpapalikas. 

Mas maaga pa, bilang ku- 
mander ng 24th IB noong 
1987 hanggang 1991 
sa Pampanga at 
Bataan, utak 
siya ng mga ili- 
gal na pang-aa- 
resto, deten- 
syon, tortyur, 
pwersahang 


pagpapalayas at “Su Ca 


paninira ng mga buhay 

ng maraming aktibista, myembro 
ng mga progresibong organisasyon 
at mga ordinaryong mamamayan. 
Nagtatag din siya ng mga grupong 
vigilante sa Pampanga na respon- 
sable sa mga pagsalbeyds, tortyur 
at iba pang mga krimen. Kabilang 
sa kanilang mga biktima ang mga 
tagapagtanggol ng karapatang-tao. 


Duwag at bigo sa paglaban sa 
BHB. Walang tigil si General Palpa- 
ran sa pangangalandakang nagta- 
gumpay ang AFP sa paglaban sa 
Bagong Hukbong Bayan at sa pag- 
sasabing napawi na ang suporta ng 
BHB sa mga bayan sa Bulacan, Nu- 
eva Ecija at Pampanga. 

Hungkag ang kanyang mga 
paghahambog sa harap ng katoto- 


hanang wala siyang anumang mai- 
pagmalaking tagumpay-militar la- 
ban sa BHB. Palibhasa'y bahag ang 
buntot sa armadong mga gerilya ng 
BHB na kayang dumepensa sa sari- 
li, ang tinatarget ng terorismong 
militar ng AFP ay mga komunidad 
ng mga magsasaka, mangingisda at 
manggagawa kung saan naglulun- 
sad ng pagsosona, dinadahas ang 
mga hindi nakatutugon sa rekisi- 
tong pagkuha at pagdadala palagi 
ng sedula at nandudukot at nama- 
maslang ng mga aktibista ang ka- 
nyang mga tropa at alagang death 
squad. Wala ni isang pagkakataong 
pinamunuan mismo ni Palparan ang 
isang aktwal na operasyong militar 
laban sa BHB. 

Sa halip, dahil sa inihahasik na 
lagim ni Palparan, lubos siyang ki- 
namumuhian ng mamama- 
yang Pilipino. Bunga ng 
mga marahas na pag-ata- 
ke ng AFP sa mamama- 
yan, lalo lamang na- 
ging malinaw sa ka- 
nila ang panga- 
ngailangan at 
kawastuang 
mag-armas at 
lumaban. Parami 

nang parami ang nagna- 
nais na sumapi sa Bagong Hukbong 
Bayan (BHB) upang kamtin ang ka- 
tarungan at parusahan ang mga 
pasistang kriminal. 

Matapos man ang pormal ni- 
yang panunungkulan sa AFP, hindi 
tatantanan ng sambayanan ang 
berdugong si Palparan hangga't 
hindi niya napagbabayaran ang ba- 
wat patak ng dugong inutang niya 
sa mamamayan. Ipapataw sa kanya 
ang rebolusyonaryong hustisya sa- 
an man siya mapadpad. Kasama ng 
kanyang among si Arroyo, hinatu- 
lan na ng rebolusyonaryong kilusan 
si General Palparan bilang isa sa pi- 
nakamalulupit na pasistang krimi- 
nal na nagtagumpay lamang sa 
pagpapaalab ng rebolusyonaryong 
diwa ng mamamayang Pilipino. [E 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2006 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB Jey 


43 armas nasamsam sa mga 
operasyong disarma ng BHB 


mabot sa 43 iba't ibang kalibreng armas ang nasamsam ng mga yu- 
| Jr: ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa mga operasyong disar- 

mang inilunsad sa Bukidnon, Negros at Capiz nitong huling hati 
ng Agosto. Pinuri ng Partido Komunista ng Pilipinas ang mga yunit ng 
BHB sa mga naangking tagumpay at hinikayat ang iba pang mga yunit 
sa buong kapuluan na paigtingin pa ang pakikidigmang gerilya upang 
makasamsam pa ng dagdag na mga sandata para maarmasan ang duma- 


raming mga rekluta ng BHB. 


Sa Bukid- 
non. Pinakatam- 
pok sa mga 
operasyong # 
disarma ang 
pagsalakay Kis 
ng pinalaking aral il 
platun ng Ko” 
BHB sa ilalim ng Ernesto 
Roa Command sa patrol base ng 


72nd IB at CAFGU sa Barangay 


Boco, Banlag, Valencia City noong 
Agosto 22 kung saan naka- 
samsam ang BHB ng 30 baril. 
Nakakumpiska ang BHB ng 15 
M14, 10 Garand, dalawang 
M16, dalawang karbin at isang 
.45 kalibreng pistola. 

Ayon kay Ka Cesar Renerio, | 
tagapagsalita ng NDF-North Cen- 
tral Mindanao Region (NCMR), isi- 
nagawa ang pagsalakay bandang 
alas-11:30 ng gabi. Lumaban ang 
dalawa sa 15 elemento ng CAFGU 
ngunit agad silang nagsalong ng 
kanilang mga sandata nang mata- 
maan sila. Mabilis ding sumuko ang 
13 elemento ng CAFGU na nasorpre- 
sa dahil natutulog sila noon. Na- 
patay ang cadreman ng 72nd IB 
nang tangkain niyang kunin ang 
kanyang sandata. Napilitan ang 
mga Pulang mandirigma na paputu- 
kan siya. 

Iniulat din ng tagapagsalita na 
nakapaglunsad ang mga yunit ng 
BHB sa NCMR ng walong taktikal na 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2006 


A Ma mg 
8 NG y 
Nsa A ia 


ff SN 


ye. opensiba 
“sa anyo ng 
mga reyd at 
harasment 
mula Hulyo 
hanggang A- 
gosto sa Bukidnon, 
Misamis Oriental at 
Agusan del Sur. 
Bunga nito, apat 
na sundalo at tatlong 
elemento ng CAFGU 
ang napatay at tatlo pang sundalo 
ang nasugatan. 

Sa Capiz. Sa araw ding iyon, 
nakasamsam ang BHB ng limang 
armas na may iba't ibang kalibre sa 
Barangay Bungsuan, Dumarao. 
Nagpanggap na mga tauhan ng mi- 
litar ang limang kasapi ng BHB-No- 
nito Aguirre Sr. Command upang 
makapasok sa bahay ng tserman ng 
Barangay Bungsuan. Nang makapa- 
sok na sila ay saka nagpakilalang 
mga Pulang mandirigma. Mabilis 
nilang nasamsam ang dalawang 
M16, isang M14, isang karbin at 


isang .45 kalibreng pistola at mga 
bala mula sa arsenal ng anak ng 
barangay chairman na isang upisyal 
ng PNP. 

Sa Negros. Sinalakay ng pito- 
kataong yunit ng BHB ang Tarlii Mi- 
ning Company sa Barangay Tilim, 
Calatrava noong Agosto 29 at dinis- 
armahan ng kanilang mga baril ang 
mga armadong bantay. Nakakumpis- 
ka sila ng dalawang .38 kalibreng 
rebolber at isang 12-gauge shotgun. 
Isa sa mga dinisarmahan ay ang he- 
pe ng Calatrava Police Station na 
nagtatrabaho din bilang 

gwardya sa minahan. 

7 Bago ito, limang ar- 
mas ang hinakot ng 
isang platun ng BHB 
sa bayan ng Toboso sa opera- 
syong disarmang inilunsad no- 
ong Agosto 21. Siyam na Pulang 
mandirigma ang sumalakay sa 
Salamanca Barangay Hall na si- 
yang hedkwarters din ng Task Force 
Bantay Dagat. Nakasamsam sila ng 
isang Thompson submachinegun, 
isang karbin at isang ICOM base ra- 
dio. Kasabay nito, nireyd ng iba 
pang gerilya ang mga bahay ng ba- 
rangay chairman at mga kasapi ng 
Task Force Bantay Dagat kung saan 
nakakumpiska rin sila ng isa pang 
M16 na may anim na magasin, 
isang M14 at isang shotgun. 

Ayon kay Ka Bayani Obrero, ta- 
gapagsalita ng Boy Gatmaitan Com- 
mand ng BHB-Negros, ang pagdisar- 
ma sa mga elemento ng Bantay Da- 
gat ay tugon sa kahilingan ng mali- 
liit na mangingisda na binibiktima 
nila. Aniya, nitong Hunyo lamang, 
isang batang isang taong gulang 
ang napatay nang mag-istraping 
ang mga kasapi ng Bantay Dagat. 
Ang mga pwersang paramilitar na 
ito na nagpapanggap na tagapag- 
tanggol ng kalikasan ang siya ring 
namimirata sa baybayin ng Toboso 
at mga karatig na lugar. JAB 


9 


Me MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


Mga aksyong militar sa Agusan, Quezon at Misamis 


Wars sundalo ang napatay at isa ang nasugatan sa magkakahiwalay 
na mga armadong aksyon ng mga Pulang mandirigma ng BHB sa 
Agusan del Sur, Misamis Oriental at Quezon nitong Agosto. 


Sa Agusan del Sur. Hindi baba- 
ba sa limang sundalo ng gubyerno 
ang agarang namatay noong hapon 
ng Agosto 25 nang pasabugan ng 
BHB ng land mine at paulanan ng 
bala ang sinasakyan nilang siksbay 
na trak sa Barangay Mardon, Ta- 
lacogon. Nagsimula ang labanan 
bandang alas-12:30 ng hapon at 
tumagal ito nang isang oras nang 
manlaban ang mga natitirang bu- 
hay sa 12-kataong pangkat ng ka- 
away. Umatras ang mga Pulang 
mandirigma nang dumating ang re- 
imporsment ng militar. 

Sa Quezon. Dalawang sundalo 
ng Reengineered Special Operations 


Team (RSOT) ang napatay nang 
tambangan sila ng mga gerilya ng 
BHB sa ilalim ng Maria Theresa 
de Leon Command  (MTDC- 
BHB) sa Sityo Matalahan, 
San Vicente noong Agosto 26. 
Nasugatan din 
ang isa pang a 
sundalo. Ang 
mga tinamba- 
ngang sundalo ay 
kagagaling la- 
mang sa paghaha- 
tid sa kanilang kampo 
ng pinasuko umano nilang li- 3g 
mang Pulang mandirigma at 
pabalik na sana sila sa kani- ` 


lang yunit na nagsasagawa noon ng 
civil-military operations sa San 
Vicente. 
Sa Misamis Oriental. Isang 
sundalo ng 8th IB ang nahulog sa 
bangin at 
VA namatay 
Æ nang tamaan 
J siya ng is- 
nayper ng BHB 
noong Agosto 22 sa 
Sapa ng Maayan, 
Bantawan, Gingoog 
City. Nagpapatrulya 
i ang mga sundalo 
nang makaeng- 
kwentro nila ang 
| isang platun ng 
j BHB bandang alas-6 


ng gabi. JAB] 


Isnayping, harasment sa Far South Mindanao Region 


i bababa sa pitong sundalo ng 
Philippine Army at mga ele- 
mento ng CAFGU ang napatay sa 


mga operasyong isnayping at 


harasment na inilunsad ng mga 
gerilya sa ilalim ng Valentin Pa- 
lamine Command (VPC) ng BHB 
sa Far South Mindanao Region 
(FSMR) noong Hulyo. 

Sa isang pahayag, sinabi 
ng VPC na di pa malamang bi- 
lang ng mga elemento ng 
66th IB at CAFGU ang napa- 
tay at nasugatan nang is- 
naypin sila ng pinagsanib na 
mga pwersa ng Front 
74 at Front 76 
sa Sityo Sulta- 
na, Barangay “#3 


Dongan Pi- {t 
kong, Mata- - ; 
i (MA 


nao, Davao del 


Miani 


10 


Sur noong Hulyo 20. 
Hinakot ang mga kas- 
walti ng isang ambulan- 
sya at isang helikopter 
ng AFP. 
Apat na sundalo 
"fp naman ng 1st Div- 
KA ision Reconnaissance 
Company (DRC) 
ang napatay sa 
isinagawang 
isnayping ng 
“mga  geril- 
> yang ba- 
"” yan ng Front 
76 no- 
ong Hul- 
ig yo 17 
bandang 
alas-9 ng 
L umaga 
sa Sityo 


Tacul, Sinapulan, Columbio, Sul- 
tan Kudarat. Pangalawang bigwas 
ito ng BHB sa mga elemento ng 
DRC na nagtangkang pumasok no- 
ong Hulyo 16 sa parehong lugar at 
nagtamo ng di pa mabilang na 
mga patay at sugatan. 

Sa araw ding iyon, tatlong 
sundalo ang napatay sa harasment 
na isinagawa ng mga Pulang man- 
dirigma ng Front 74 laban sa pi- 
nagsanib na tropa ng 27th at 57th 
IB sa Datal Pitak, Colonsabak, Ma- 
tanao. 

Anang VPC, ang mga atake ni- 
tong nakapagdulot ng mga pinsa- 
la sa AFP, CAFGU at iba pang ar- 
madong galamay ng reaksyunar- 
yong gubyerno ay tanda ng kahan- 
daan ng BHB sa FSMR na biguin 
ang kampanyang todo-gera ng re- 
himeng US-Arroyo. JAB 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2006 


Panagutin ang Petron, Sunshine Maritime 
at gubyernong Arroyo sa Guimaras oil spill 


Development Corporation (SMDC) at gubyernong Arroyo sa kriminal 

na responsibilidad kaugnay ng malawakang pagtagas ng langis (oil 
spill) sa Iloilo-Guimaras Strait na hindi lamang nagbunga ng malubhang 
pagkawasak sa karagatan, kundi nagdulot ng labis na pinsala ,. 


Kee panagutin ang Petron Corporation, Sunshine Maritime 


sa kabuhayan at kalusugan ng ilampung libong mangingisda zg mg 


ng oil spill 

Tinatayang umaabot na sa 
mahigit 300,000 litro ng langis ang 
tumagas mula sa barkong MT So- 
lar I (pag-aari ng SDMC) nang 
lumubog ito sa karagatan no- (/ 
ong Agosto 11. Kinontrata ng x 
Petron Corporation ang i 
SDMC upang ibyahe ang a. 
2.2 milyong litro ng langis. ~~~ 
Ang tumagas na langis ay lumikha 
ng malapot na “oil sludge” (nag- f 


halong tubig at langis) na kumalat |, 


nang mahigit 150 kilometro mula 
sa pinaglubugan ng barko. 
Umaabot sa 300 kilometro ng 
baybayin ng Guimaras, Iloilo at Ne- 
gros ang sinalanta ng pagtagas. Wi- 
nasak ng langis ang mahigit 15 ki- 
lometro kwadrado ng mga coral reef, 
60 ektarya ng plantasyon ng sea- 
weed, 1,100 ektarya ng bakawan, 
1,000 ektarya ng marine resere ka- 
bilang ang apat na lugar na pine- 
preserba para sa eco-diversity, anim 
na daungan at mga beach resort. 
Mahigit 4,000 pamilya mula sa 
20 barangay sa Guimaras at walong 
barangay sa Panay ang nawalan ng 
kabuhayan, pangunahin na dahil sa 
pagkawasak ng mga pangisdaan. 
Mahigit nang 740 katao ang dinapu- 
an ng iba't ibang uri ng sakit mula 
sa impeksyon sa balat, hika, rhinitis 
(pamamaga sa loob ng ilong), gas- 
tritis (pamamaga ng loob ng tiyan) 
at gastroentiritis (pamamaga ng ti- 
yan at bituka) dulot ng direktang 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2006 


at iba pang mamamayan sa Guimaras at 2. 
mga karatig na isla. NIA g 
Pinsalang dulot d AI = g 


a 


paghawak ANS AZ 


sa langis, 
paglanghap ng mga kemikal nito at 
pagkain ng kontaminadong mga la- 
mang-dagat. Tinatayang aabutin 
nang ilang dekada ang rehabilitas- 
yon ng karagatang apektado ng oil 
spill. 


Pananagutan ng Petron at SMDC 
Malinaw na kailangang panagu- 
tan ng SMDC at mga upisyal nito 
ang pagtagas ng langis at pinsalang 
idinulot nito sa kapaligiran at 
kabuhayan, gayundin ang mga 
problema sa barko at mga nilabag 
ng kumpanya at kapitan na mga 
batas at alituntunin sa paglalayag. 
Subalit maling sabihin, katulad ng 
gustong palabasin ng gubyerno, na 
walang kriminal na responsibilidad 


ang Petron. Katunayan, ang Petron 
ang may pinakamalaking responsibi- 
lidad nang wala itong gawing hak- 
bangin upang tiyakin ang kaligta- 
san ng transportasyon ng langis ni- 
to. 


Sa layuning makatipid, 
N hindi nito tiniyak na double- 
YA hulled o may dalawang su- 
JN son ng bakal na bumaba- 
lot sa pinakakatawan ni- 
,, to ang barkong magbi- 
A 3yY byahe ng langis, tulad 
ng isinasaad sa mga in- 
ternasyunal na pamantay- 
ang pangkaligtasan. 
Noon pang 1993 
pinagtibay ng Pi- 
lipinas ang interna- 
syunal na batas pangka- 
ragatan na nagtatakda 
Y na ang mga oil tanker ay 
à dapat double-hulled upang 
j} kahit mabutasan ang isang 
suson ng pinakakatawan ni- 
to ay hindi pa rin basta-basta 
tatagas ang ibinibyahe nitong la- 
ngis. 

Napakalaking kriminal na pag- 
papabaya ang hindi pagsunod ng 
Petron sa gayong pamantayan lalu- 
na't tuluy-tuloy na tumatabo ito ng 
malaking tubo. Ang Petron ay isa sa 
tatlong pinakamalalaking kumpanya 
ng langis sa Pilipinas. Noong naka- 
raang taon, nagrehistro ito ng P6 
bilyon netong kita, pinakamalaki sa 
nagdaang 10 taon. 

Sa harap ng napakalaking pin- 
salang idinulot ng pagtagas ng ka- 
nilang langis, napakakupad at ku- 
lang na kulang ang naging pagkilos 
ng Petron. Wala itong inilaang anu- 
mang halaga para kagyat na matu- 
lungan at maiahon ang napinsa- 
lang mamamayan. 


Sundan sa “Guimaras...,” pahina 12 


11 


Pandaraya sa eksam ng narsing 


Komersyalisadong edukasyon 


at komersyalisasyon sa edukasyon ng narsing 

nang mabunyag ang naganap na dayaan sa 
Nursing Licensure Exams (NLE) nitong taon. Unang 
nabunyag na sa araw mismo ng eksam, nagpamaha- 
gi ang Gapuz Review Center sa Baguio sa mga estud- 
yante nito ng isang papel na naglalaman ng mga ta- 
nong at sagot na eksaktong nilalaman ng NLE. Uma- 
abot sa 2,000 estudyante ang agad na nasangkot. 


Beere sa publiko ang laganap na korapsyon 


Sa mga sumunod na araw, na- 
lantad rin ang pagbibigay ng Inress 
Review Center ng isang “final re- 
view” (o huling pagrerepaso) sa ti- 
nipon nilang mga estudyante. Ang 
“final review” na ito ay naglaman 
ng mga tanong at sagot na lalabas 
sa NLE. Ang Inress ay pagmamay-ari 
ni George Cordero, noo'y presidente 
ng Philippine Nursing Association 
(PNA), na tumutulong sa paghahan- 
da at pangangalaga sa integridad 
ng naturang eksam. May-ari rin si 
Cordero ng pinakamalaking iskwela- 


“Guimaras...,” mula pahina 11 


Pananagutan ng rehimeng Arroyo 

Sa kabila ng napakalaking pin- 
salang idinulot ng oil spill at pagsi- 
gaw ng saklolo ng lokal na gubyer- 
no at mamamayan, inabot ang re- 
himeng Arroyo ng halos dalawang 
linggo bago buuin ang “Task Force 
Guimaras” para mangasiwa sa pag- 
lilinis ng karagatan. Bago ito, ilang 
araw nang nagsisikap ang mga lo- 
kal na organisasyong mangingisda, 
mga grupong environmentalist at 
Philippine Coast Guard na linisin 
kahit papaano ang oïl spill. 

Hindi ginamit ng Malakanyang 
ang 40% pag-aari ng gubyerno sa 
Petron upang tiyakin ang paglala- 
an nito ng pondo para linisin ang 
tumagas na langis at bayaran ang 
napakalaking pinsala sa kapaligi- 
ran at kabuhayan ng mamamayan. 


12 


MAg 


han para sa mga 
nars sa bansa, 
ang Philippine 

College for Par 
and Sciences. 

Cordero at ang a 
se presidente ng 
PNA ay nagbitiw 


KUMERSYALISADONG 
Mr N 


Senado, napag-alamang bago pa 
man ang eksam, ang ipinuslit na 
mga sagot sa ikatlo't ikalimang ba- 
hagi ng pagsusulit ay umiikot na sa 
mga estudyante ng dala- 
wang nabanggit na re- 
view center, at gayundin 
sa marami pang ibang 
review center. Sunud-su- 
nod na nabunyag sa mga 
imbestigasyong ito ang 
pagkakasangkot ng iba 
pang mataas na upisyal 
ng narsing at mga review 
center na pawang animo'y 
lintang sumisipsip ng dugo 
ng mga estudyante at sumisira 
sa propesyon ng narsing. 


"ag 


Komersyalisadong eduka- 
syon 


Inilalantad ng dayaan sa 


sa pwesto dahil 
sa kahihiyan. 
Sa mga isinaga- 


NLE ang bulok at komersyali- 
sadong sistema ng edukasyon 


wang imbestigasyon 
kapwa ng Profession- 
al Regulation Commission (PRC) at 


Katunayan, pinalulusot ng gubyerno 
sa kriminal na responsibilidad ang 
Petron at sinabing kung meron man, 
ang pananagutan lamang nito ay 
ang pagkontrata sa SDMC. 

Ipinakikita ng oil spill sa Guima- 
ras na walang ginagawang anumang 
paghahanda ang gubyerno sa pag- 
harap sa katulad nitong malalaking 
trahedya. Una, kahit isa ito sa mga 
pumirma sa internasyunal na kum- 
bensyon na nagsasaad na kaila- 
ngang double-hulled ang mga oil 
tanker, wala pa itong naipapasang 
batas alinsunod rito. Samakatwid, 
sa bawat araw na may bumibyaheng 
single-hulled na oil tanker sa mga 
karagatan ng Pilipinas ay nagba- 
banta ang panibagong oil spill, la- 
bag sa sariling “Clean Water Act” na 
nagtatakda ng parusa sa “sadya at 
lubhang pagpapabaya” sa polusyon 
ng karagatan. 


ng narsing sa bansa na labis na 
nagpapahirap sa mga estudyan- 


Sundan sa “Narsing...,” pahina 13 


Hanggang ngayon, wala pang 
nagagawang hakbang para ahunin 
ang lumubog na barko o kaya'y sip- 
sipin ang mahigit 1.5 milyong litro 
pang nakaimbak na langis na patu- 
loy na tumatagas at pumipinsala sa 
karagatan. Hindi rin tinutugunan ng 
gubyerno ang saligang mga panga- 
ngailangan at wala pa ring nailatag 
na pangmatagalang plano para ma- 
tulungan ang libu-libong mamama- 
yang tinamaan ng trahedya at patu- 
loy na nagkakasakit at nagugutom. 
Mas interesado pa si Arroyo na pag- 
takpan ang laki ng trahedyang na- 
ganap sa Guimaras kaya pinagba- 
walan na niyang direktang makipag- 
usap sa midya maging ang mga upi- 
syal ng Philippine Coast Guard na 
makailang beses nagpahayag ng 
galit sa kapabayaan ng Petron at 
simpatya sa nasalantang mamama- 
yan. JAB] 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2006 


te. Sistema itong tumatalikod sa tu- 
nay na diwa ng propesyon na pagka- 
linga sa mga maysakit at nanga- 
ngailangan. Sa halip, isa itong sis- 
temang ginagamit na palabigasan 
ng mga kapitalista at kanilang ka- 
sabwat sa gubyerno at mga priba- 
dong institusyon. 

Lalo pa itong pinatindi ng pa- 
takaran ng pag-eksport ng lakas 
paggawa na nagtutulak sa 
mayorya ng mga nars at 
iba pang propesyu- 
nal na Pilipino na 
maghanap ng tra- 
baho sa ibang ban- 
sa. Sinasamanta- 
la ng komer- 
syalisadong 
sistemang ito 
ang despera- 
syon ng ilampung libong estudyan- 
te na makapaghanapbuhay sa ibang 
bansa. 

Ang komersyalisasyon ng edu- 
kasyong narsing ay lalo pang nag- 
bagsak sa mababa na ngang kali- 
dad ng serbisyong pangkalusugan 
sa bansa. Nakatuon ito sa paglulu- 
wal ng mga bagong gradweyt 
upang punuan ang internasyunal 
na demand para sa mga nars na ki- 
mi at payag tumanggap ng maba- 
bang sahod pangunahin sa US at 
iba pang mayayamang bansa. Dahil 
dito, biglang naglitawang parang 
kabute ang daan-daang eskwela- 
hang pangnars na nagluluwal ng 
mga di kwalipikadong gradweyt ka- 
ya nangangailangan pa silang mag- 
enrol sa mga review center at naee- 
nganyo sa mga ibinebentang puslit 
na mga tanong at sagot sa NLE. 

Mula 1999, lumaki mula 186 tu- 
ngong 460 ang bilang ng mga es- 
kwelahang pangnars sa Pilipinas. 
Ngunit 40% ng mga ito ay may “0% 
passing rate” o wala pang naipapa- 
sang estudyante sa NLE. Bukod rito, 
mayroon ding 24 na eskwelahang 
wala man lamang 8% ng mga nag- 
tapos ang nakapapasa sa eksamen. 
Marami sa mga nagtuturo sa natu- 


b 


D4 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2006 


rang mga paaralan ay mga di kwali- 
pikado bilang mga guro. Taun-taon, 
lumiliit ang bilang ng mga bagong 
gradweyt na pumapasa sa NLE. 
Pinahihintulutan ng reaksyu- 
naryong gubyerno ang paglipana 
ng gayong mga paaralan, lalupa't 
ilan sa mga ito ay pag-aari ng mga 
pulitiko at malalapit na kaibigan 
ng pamilyang Arroyo. Matatan- 
daang nagbitiw sa pwesto ang 
buong Technical Committee on 
Nursing Education ng Commis- 


(j 


y) sion on Higher Education no- 


ong Hulyo nang tumanggi ang 
rehimeng Arroyo na ipasara 
ang maraming paaralang 
(œ pangnars na natuklasan ni- 
lang wala sa pamantayan 


DL AKA bilang mga institusyong 


pang-edukasyon laluna 
kaugnay ng pagsasanay sa narsing 
at paggagamot. Sa 460 paaralang 
pangnars sa buong bansa, 12 la- 
mang ang itinuturing ng ChED na 
nasa pamantayan. 

Gayundin, tumatabo ng limpak- 
limpak na salapi ang mga review 
center na pinatatakbo ng mga ne- 
gosyante, kasabwat ng matataas na 
upisyal ng gubyerno. Ang simpleng 
rebyu para sa NLE ay umabot sa 
P12,000-16,000 kada estudyante. 
Ang rebyu para sa mga pagsusulit 
para makapangibang bansa ay 
umaabot ng P20,000-50,000 kada 
estudyante. Hindi pa kasali rito ang 
bayad para sa eksam at kung anu- 
ano pang ibang labis-labis na ba- 
yarin tulad ng P1,000 sinisingil ng 
Board of Nursing (BoN) para sa 
pagpapaimprenta lamang ng imbi- 
tasyon at programa sa panunumpa 
ng mga bagong nars. 


Panakip-butas ni Arroyo 

Ang lahat ng ito'y umani ng ga- 
lit mula sa hanay ng mga nars at 
estudyante ng narsing at matitin- 
ding batikos mula sa mamamayan. 
Nananawagan sila, laluna yaong 
mga nasa sektor ng pangkalusu- 
gan, ng pagbabalik ng dignidad ng 


kanilang propesyon at pagtataas 
ng kalidad ng edukasyon at serbi- 
syong pangnars. 

Iginigiit nila ang kagyat na 
paglulunsad ng independyenteng 
imbestigasyon upang matukoy ang 
mga salarin at maparusahan ang 
mga ito. Ipinanawagan nila ang 
pagtatanggal ng mga upisyal ng 
gubyerno na sangkot sa dayaan at 
pagpapabaya sa paglipana ng mga 
review center na ginagamit na pa- 
labigasan. Higit pa rito, tinutulig- 
sa nila ang komersyalisasyon ng 
edukasyong pangnars at ipinana- 
nawagan ang mahigpit na pagtali- 
ma sa nakatakdang mga istandard 
sa kanilang propesyon. Sa layu- 
ning burahin ang duda sa mga es- 
tudyanteng nasangkot sa dayaan, 
iginigiit nilang ipakuha muli sa 
kanila ang ikatlo't ikalimang baha- 
gi ng eksamen at tustusan ang 
gastusin dito. 

Dahil dito, napilitan ang rehi- 
meng Arroyo na magpakitang-tao 
at magpatawag ng imbestigasyon. 
Ngunit hanggang ngayon ay wala 
pa itong tinutukoy man lamang na 
mga salarin at sinasampahan ng 
angkop na kasong kriminal. 

Matapos ang mahigit nang 
isang buwan, walang ginawang 
mapagpasyang hakbangin ang re- 
himen upang matukoy at ma- 
parusahan ang mga upisyal na re- 
sponsable sa dayaan at harapin 
ang pagkabulok ng sistemang edu- 
kasyong narsing. Katunayan, pi- 
nagtatakpan nito ang mga salarin. 
Pinagsilbing dagdag na sagabal 
ang EO 464 na ginagamit ng Mala- 
kanyang para bakuran at pigiling 
dumalo sa mga pagdinig ng Senado 
tungkol sa usapin ang mga upisyal 
ng PRC at iba pang upisyal ng gu- 
byerno na pinatatawag ng mga 
senador. Pinayagan lamang ni Ar- 
royo na dumalo si PRC Chairperson 
Leonor Tripon-Rosero sa pagdinig 
ng Senado nitong Setyembre 6 
dahil nakasalang dito ang badyet 
ng PRC. JAB) 


13 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXVII Blg. 17 
Setyembre 7, 2006 
www. philippinerevolution. net 


Dahas at panlilinlang para magtagal 


pa sa poder 


alang humpay ang madudugo at tusong pag- 
UN mananiora ni Gloria Arroyo, gamit ang lahat 

ng mahawakang instrumento ng estado at iba 
pang hayagan at lihim na paraan para higpitan lalo 
ang pagkapit niya sa poder. 

Sabay-sabay ang mga iskema ng rehimen upang 
linlangin ang mamamayan at durugin, kundi man bil- 
hin, ang ibang maaari pang sumagka sa walang pag- 
lubay na ambisyon ni Arroyong lumawig pa ang hawak 
niya sa kapangyarihan at patuloy na mamo- 
nopolisa nila at ng mga kasabwat ni- 
yang dayuhan at lokal ang lahat ng 
mahuhuthot pang rekurso mula sa bangkaro- 
te niyang paghahari. 

Pangunahin pa ring target ng pasistang 
kampanya ang rebolusyonaryong armadong 
kilusan at ang mga ligal na demokratikong 
pwersa na pawang nasa unahan ng pakikibaka 
para Pa mn 
talsikin si 
Arroyo sa po- 
der. Walang 
pakundangan 
ang mga pang- 
aabusong mili- 
tar sa kanayu- 
nan at maging 
sa maraming 
sentrong bayan 
at lunsod para magha- 
sik ng takot laban sa 


AS 


mamamayan. Patuloy ang pagpatay at pagdukot ng 
mga death squad ni Arroyo sa mga progresibo at mili- 
tanteng pwersa. Ang kriminal na responsibilidad ni Ar- 
royo at mga kasapakat na pasista ay hindi mapagtak- 
pan kahit ng itinatag nitong Melo Commission na kun- 
wa'y mag-iimbestiga sa pamamaslang sa mga aktibis- 
ta at kritikal na mamamahayag. 
Kasabay nito, patuloy na ginagamit ng rehimen 
ang EO 464 at karugtong nitong Memorandum Circular 
108 para sagkaan ang sariling mga imbestigasyon 
ng Senado at maging ng Commission on Human 
Rights tungkol sa mga pampulitikang pa- 
mamaslang. 
Nitong huli, isang panibagong im- 
bentong kwento tung- 
kol sa natagpuan 
umanong libi- 
ngan ng mga 
“biktima ng 
purgahan” 
sa Leyte 
ang itinu- 
tulak ng re- 
himen para 
ibaling ang 
usapin ng mga 
pampulitikang 
asasinasyon tungo sa 
maramihang pagpatay umano 
7 ng BHB sa sariling hanay. La- 

yunin din ng intrigang ito na 


JA 
) DN = xx 
Saa 


43 armas nasamsam 
sa mga operasyong 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


Nag-uulol na AFP 


Dayaan sa eksam 
PAHINA 5 sa narsing PAHINA 12 


disarma PAHINA 8 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas mapus- 
yaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o naglilimbag 
sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang proble- 
ma kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa angba- 
yan@yahoo.com 


